ઈલેન મેરી અલ્ફિન 
ચિત્ર : જોન સેંડીન 


મિગુએલ માટે 
એક ટેડી બેર 


ઈલેન મેરી અલ્ફિન 
ચિત્ર : જોન સેંડીન 


મિગુએલ માટે 
એક ટેડી બેર 


ઈલેન મેરી અલ્ફિન 
ચિત્ર : જોન સેંડીન 


અનુક્રમણિકા 


પ્રકરણ 1 બજાર નો દિવસ 
પ્રકરણ 2 ગેરીલા છાપામાર 
પ્રકરણ 3 આકરા સોદા 

પ્રકરણ 4 દૂધ અને માખણ 


પ્રકરણ 5 ઘર ની સવારી 


510114 
&10121૨1€. 


1 5વાપ ળા,» 
એલ સાલ્વાડોર પ... 
દક્ષિણ 
અમેરિકા 
500111 


&1/121ર1૯.5 


ગેરીલા સ્વતંત્ર સૈનિકો નો 
સમૂહ હોય છે જે સરકાર ની 
સેના પર અચાનક હુમલો કરે 
છે. 


પ્રકરણ 1 


બજાર નો દિવસ 


આજે એલ સાલ્વાડોર ના એક નાના ગામ 
ફેલિસિડેડ માં બજાર નો દિવસ હતો. 

"પાકો! જલ્દી કર!" મારિયા એ એના રૂ થી 
ભરેલા રીંછ (ટેડી બેર) ને કહ્યું. "આપણે પાપા 
સાથે બજાર જઈ રહ્યા છીએ." 


મારિયા બારણા આગળ ની છતવાળી 
જગ્યા તરફ ભાગી. ત્યાં લાકડા નું ટેબલ 
અને ખુરશી ગાયબ હતા. 


ફક્ત પાપા ની ઝૂલણ ખુરશી ત્યાં હતી. 


"આપણે એ નહીં પૂછીએ કે મોં ક્યાં 
બેસશે," મારિયા એ પાકો ને કહ્યું. "પણ 
પાપા ના ખોળા માં આપણે માટે 
બેસવાનો જગ્યા અવશ્ય હશે." 


"મારિયા, તું ક્યાં છે?" પાપા એ પૂછ્યું. 


"પાપા," એણે બૂમ પાડી. "થોભો! મારા વગર 
જતા નહં!” 


મારિયા પાપા ના વેગન માં બેસી ગઈ. એણે 
વેગન માં પાપા ના જૂના ઓજાર જોયા. પાપા 
એના વગર કેવી રીતે કામ કરશે? 


"આપણે હમણાં નહીં જઈ શકીયે," પાપા એ 
કહ્યું. 
"તારી મોં હજી પણ કંઈક કહી રહી છે." 


માં એ ભવા ચઢાવ્યા. 
"જુઓ, આ કોઈ મજાક નથી," એણે કહ્યું. 


"બજાર માં તમારે માલ નો વિનિમય કરીને બાળકો 
માટે દૂધ ખરીદવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, સાથે થોડું 
માખણ અને ઈંડા પણ." 


માં એ નાના બાળક ટીનો ને ઉઠાવ્યો અને 
નિસાસો નાખ્યો. 

"જો આપણી પાસે થોડી મરઘી હોત," એણે કહ્યું. 
"મને ખબર છે," પાપા એ કહ્યું, અને હસ્યા. 
"એક ગાય હોત તો વધારે સારું થાત, અને એક 
ઘોડો આ બુટ્ટા ખચ્ચર થી વધારે સારો હોત." 


"જુઓ, આ કોઈ મજાક નથી!" મૉં એ કહ્યું. 
"હું આશા રાખું છું કે કોઈ આપણી વસ્તુઓ 
નો જરૂર વિનિમય કરશે." 


"માં," મારિયા એ કહ્યું. "ચિંતા નહીં કરો. કોઈ 
આપણું સુંદર ટેબલ કલોથ જરૂર ખરીદશે." 
"અને રંગીન પક્ષીઓ વાળી શાલ, અને 
આપણું ટેબલ અને ખુરશી પણ કોઈ જરૂર 
ખરીદશે," પાપા એ કહ્યું. 

"અને પાપા ના જૂના ઓજાર પણ," મારિયા 
એ કહ્યું. 

"આપણી વસ્તુઓ કોઈ અવશ્ય ચાહશે," પાપા 
એ મૉં ને કહ્યું. "અને જો એ દૂધ નો વેપાર 
કરતો હશે તો એની પાસે ઘણું દૂધ અને 
માખણ પણ હશે." 


"લોટ યાદ રાખજો," મોં એ જોરથી કહ્યું, "અને 
થોડી સાકર પણ લાવવાની કોશિશ કરજો!" 


"મોં!" મારિયા એ બૂમ પાડી. 


"અમે બધું લાવવાની કોશિશ કરશું." 


પ્રકરણ 2 
ગેરીલા છાપામાર 


વેગન કાચા રસ્તા પર જવા લાગી અને પાપા 
એ માથું ધુણાવ્યું. 

"આપણે એ બધું લાવવાની કોશિશ કરીશું જે 
તારી મોં ચાહે છે, પણ વિનિમય કરવાની 
વસ્તુઓ શોધવી મુશ્કેલ છે." 


"પણ આપણને બજાર માં થી એ બધી પણ જો હું ગેરીલા છાપામાર ની મદદ 


વસ્તુઓ જોઈએ છે," મારિયા એ કહ્યું. કરવાવાળા લોકો ને માટે કામ કરું તો સરકાર 
"આપણને વસ્તુઓ ની જરૂરત છે," પાપા એ મારી ધરપકડ કરશે. એટલે આપણે વસ્તુઓ નો 
કહ્યું, "પણ આપણી પાસે વિનિમય કરવા માટે વિનિમય કરીને બજાર માં થી મેળવવી પડશે." 


થોડી સારી વસ્તુઓ પણ હોવી જોઈએ. 


મારી પાસે પૈસા નથી કારણકે મને કામ 
નથી મળતું. જો હું સરકારી કારખાના માં 
કામ કરું તો ગેરીલા છાપામાર મને સજા 
કરશે. 


"પાપા, અફસોસ કે હું તમારી મદદ નથી કરી પાપા એ ગેરીલા ને પાછળ છોડી ને 
સકતી," મારિયા એ ધીરે થી કહ્યું. ફેલિસિડેડ ના બજાર ના ચોક માં પ્રવેશ કર્યો. 


પાપા એ સ્મિત કરીને એને ગળે લગાવી. 
"પણ તું મદદ તો કરે છે!"એણે કહ્યું. 


"તું અને તારું નાનું ટેડી બેર મને હસાવો છો." 


"ગેરીલા હલકટ નથી લાગતા," મારિયા એ કહ્યું. 


"આપણે જેવા આગળ જતા હતા, તો એમણે મને જોઈને 
સ્મિત કર્યું. પણ પાકો ને એની બંદૂક નથી ગમતી." 


પ્રકરણ 3 


આકરી સોદાબાજી 


બજાર માં મારિયા એ પાકો ને કહ્યું, "જો, આપણે 
આપણા પરિવાર ને મદદ કરવા શું કરી 
શકીયે? ફક્ત પાપા ને હસાવવાનું પૂરતું નથી." 


પછી એણે આશાભરી નજર થી લોકો ને જોયા. 


પાપા એ કહ્યું, "બહુ સારું, મને આ સોદો મંજૂર 
છે." 


ન 


એક માણસે એના ટેબલ કલોથ ને જોયું. "સુંદર," એણે 
કહ્યું. 

"શું એ તમને તમારી પત્ની ના ટેબલ માટે જોઈએ છે?" 
પાપા એ પૂછ્યું. 

"હું તને એને માટે લોટ નો એક મોટો કોથળો આપીશ," જુ જ 
એ માણસે કહ્યું. 


પાપા એ હા પાડી. પાપા એ એને ટેબલ કલોથ આપ્યું અને લોટ નો 


"અને સાથે થોડી સાકર પણ," એ માણસે કહ્યું. કોથળો અને સાકર વેગન માં મુક્યા. 


"મોં ખુશ થશે," મારિયા એ કહ્યું. "આ ખુરશી," એણે કહ્યું, "હું તને એને માટે કઠોળ 
"એને સીવવા માટે મોડી રાત સુધી કામ કર્યું હતું." અને થોડી મકાઈ આપીશ.” 


"આ એક સારી શરૂઆત છે,” પાપા એ કહ્યું. "ઠીક છે," પાપા એ કહ્યું. 


સૂરજ તપી રહ્યો હતો. 
ત્યાં, બીજો એક માણસ એની પાસે આવ્યો. 


ત્યાં એક બીજા માણસે પાપા સાથે વાત કરી. ક જ 
"દૂધ નું શું?" મારિયા એ પૂછ્યું. "અને માખણ 

"આ માણસ મારા ઓજારો માટે બે મરઘી અને એક અને ઈંડા?" 

સરસ નવી તળવાની તાવડી આપવા તૈયાર છે, " 


પાપા એ મારિયા ને જણાવ્યું. 


"એ એક એવા ખેડૂત ને જાણે છે જે મને કંઈક કામ 
આપી શકે. હું એને જઈને મળું છું." 


પાપા એ હસતા કહ્યું, "ચિંતા નહીં કર, મારિયા. તું 
મારે માટે વિનિમય કરવા છે ને!" 


"આપણી પાસે કેવળ ટેબલ અને શાલ બચ્યા 
છે," મારિયા એ પાકો ને કહ્યું. "આપણને એ 
દૂધ કેવી રીતે મળશે જે માં ને બેબી માટે 
જોઈએ છે?" 

ગરમી વધી ગઈ, પણ પાપા પાછા ન આવ્યા. 


"કોઈ ને તો શાલ જોઈતી હશે," મારિયા એ 
પાકો ને કહ્યું. 

"અરે! કદાચ અહીં થી કોઈ ને શાલ દેખાતી 
નહીં હોય." મારિયા એ શાલ ને વેગન ની એક 
બાજુ ફેલાવી દીધી. 


એક માણસે શાલ ના ચમકીલા પક્ષીઓ જોયા. 


"સુંદર," એણે કહ્યું. " હું એને બદલે તને આ ઈંડા 
આપીશ." 


મારિયા એ પાકો નો હાથ દબાવ્યો. પછી એણે 
પાપા ની જેમ માથું હલાવ્યું. 


"તું આવો વેપાર કરવા માટે હજી બહુ નાની છે!" 
એ માણસે કહ્યું. "હું તને આ લોટ પણ આપીશ." 


મારિયા એ માથું હલાવ્યું. 
"તમારો આભાર. આ એક સરસ સોદો છે!" 
એણે પાકો ના પંજા પર તાળી આપી. 


"આપણને વધારે લોટ અને ઈંડા મળ્યા છે! 
પાપા ને બહુ ગર્વ થશે!" 


પ્રકરણ 4 


એક યુવાન યુગલ દૂધ ના કેન ભરેલું ગાડું લઈને 
ત્યાંથી નીકળ્યું. 


માજ તારી પાસે શું છે?" માણસે વિનમ્રતા થી જી મિગુએલ મારા” 
પૂછ્યુ. 

"અમારી પાસે આ ટેબલ છે," મારિયા એ કહ્યું. 
"અમારે એક ટેબલ ની જરૂર છે," માણસે કહ્યું. 
એની પત્ની એ હા પાડવા માટે માથું હલાવ્યું. 


મારિયા સમજી ગઈ કે એને ટીનો માટે દૂધ 
મળી ગયું. 
ત્યાં મહિલા નો ચહેરો ખીલી ઉઠ્યો. 


મારિયા સૂર્ય ના ગરમ તાપ માં થીજી 
ગઈ. 

એ પતિ-પત્ની, પાકો ને જોઈ રહ્યા હતા. 
"અમારા દીકરા એ અમને એક ટેડી બેર 
લાવવાની ભીખ માંગી છે," માણસે કહ્યું. 
"શું તું અમારી સાથે ટેડી બેર નો 
વિનિમય કરીશ?" 

મારિયા કહેવા ચાહતી હતી કે પાકો 
એનો મિત્ર હતો અને એ એના વગર 
રહી સકતી ન હતી. 


"મેં મિગુએલ માટે એક રીંછ બનાવવાની 
કોશિશ કરી હતી," મહિલા એ કહ્યું, "પણ એ 
કેવળ કપડા નું હતું. મિગુએલે કહ્યું કે એ 
અસલી રીંછ ન હતું. 

મિગુએલ સૈનિકો થી જખ્મી થયો હતો. હવે 
એ દોડી અને રમી નથી શકતો. એને કેવળ 
એક રમકડાંનું રીંછ જોઈએ છે. અમે ઘણી 
જગ્યા એ તપાસ કરી, પણ દુકાનો માં એની 
કિંમત બહુ વધારે હતી." 


"મિગુએલ અમારો એક-નો-એક દીકરો છે," માણસે 
કહ્યું. 

"જો દુકાન માં થી ખરીદવાની મારી સ્થિતિ હોત, તો 
મેં એને ક્યારનું લઈ દીધું હોત, પણ..." 


મારિયાએ બેબી ટીનો વિષે વિચાર્યું. શું બંદૂક "આ ટેબલ અને રીંછ માટે," મારિયા 
વાળા સૈનિક એના ઘરે પણ આવી શકે? એ ધીમે થી કહ્યું. 


"તું એને માટે શું લઈશ?" મહિલા એ પૂછ્યું. 


"એ ટેડી બેર માટે?" મહિલા ના અવાજ માં 
આશા હતી. 


"હું એને પાકો કહીને બોલવું છું," મારિયા એ કહ્યું. 


પેલા માણસે કહ્યું, "બે પાઉન્ડ માખણ, ચાર પાઉન્ડ ન 
"મિગુએલ એને કોઈ બીજું નામ આપી શકે છે." 


પનીર અને દૂધ." 


"આભાર," મહિલા એ કહ્યું. મહિલા ના હાથ માં 
પાકો ને ન જોવાની મારિયા એ કોશિશ કરી. 


મહિલા ચોંકી ગઈ અને બોલી, "આપણે એને 
એટલું બધું ન આપી શકીયે." 


પેલા માણસે કહ્યું, "મિગુએલ માટે, આપણે 
એ જરૂર કરી શકીયે.” 


"ભલે," મારિયા એ કહ્યું. 


એણે એનું રીંછ મહિલા ના હાથ માં થમાવી 
દીધું. 


પ્રકરણ 5 


દૂધ અને પનીર અને ઈંડા જોઈને પાપા 
નાચવા લાગ્યા. 


"બહુ સરસ!" એમણે ઉદ્ધાર કાઢ્યો. 


"મારે તને દરેક વખતે બજાર લઈ આવવી 
જોઈએ." 


પછી પાપા એ મારિયા ને પૂછ્યું, "તારું 
નાનું રીંછ ક્યાં છે? શું તેં એને ખોઈ દીધું 
છે?" 


મારિયા એ આંસુ રોકવાની બહુ કોશિશ 
કરી. 


"એક નાનો છોકરો હતો," મારિયા એ કહ્યું. 
"એની મોં એ કહ્યું કે એને એક રીંછ ની બહુ 
જરૂર છે. કારણકે એ હવે દોડી કે રમી શકતો 
નથી." 


"તો આ રીતે તેં આ સોદો કર્યો," પાપા એ 
કહ્યું, અને એક નિસાસો નાખ્યો. 


"મારિયા, શું તું પાકે પાયે તારા ટેડી બેર નો સોદો 
કરવા ચાહે છે?" પાપા એ પૂછ્યું. 

"નહીં તો હું હજી પણ દોડીને તારું રીંછ પાછું લાવી 
શકું છું." 

મારિયા એ મલકાવાની કોશિશ કરી, પણ એ સ્મિત 
ન કરી શકી. 

"મિગુએલ ને રીંછ ની બહુ જરૂર છે, અને હું હવે 
એનાથી રમવા માટે બહુ મોટી થઈ ગઈ છું," એણે 
કહ્યું. 

"હવે મારે મારા પરિવાર ની મદદ કરવી જોઈએ." 
પાપા એ એને ગળે લગાવી અને કહ્યું, "મારિયા, તું 
અમારા પરિવાર નું દિલ છે." 


એણે માં વિષે વિચાર્યું, અને કામ કરતા-કરતા 
એ કેવી ગમગીન રહેતી એ યાદ કર્યું. 
"જયારે માં દૂધ, પનીર અને માખણ ને જોશે, 
ત્યારે એ મોં મલકાવશે," મારિયા એ કહ્યું. 


ઘરે પાછા ફરતા મારિયા, પાપા તરફ 
વળી ને બેઠી. એને એનો પ્યારો પાકો 
બહુ યાદ આવી રહ્યો હતો. 


"મને પણ એવું જ લાગે છે," પાપા એ કહ્યું. 


મારિયા એ વિચાર્યું કે પાપા માં અને ટીનો ને 
હસાવવાની કેટલી કોશિશ કરતા હતા. પણ એ 
હમણાં હસતા ન હતા. એણે પાપા ને એક વધારા 
નું આલિંગન આપ્યું. 

તે પછી, મારિયા એ એના હૃદય માં એક નાના 
છોકરા ને પાકો સાથે રમતા જોયો. 

એણે જોયું કે એ નાના છોકરા ના ચેહરા પર ખુશી 
ચમકી રહી હતી. 

અને મારિયા એ સ્મિત કર્યું. 


લેખક ની નોંધ 


1980 ના દશક માં એલ સાલ્વાડોર ના લોકો યુદ્ધ 
વચ્ચે જીવી રહ્યા હતા. આ યુદ્ધ સરકારી સેના, અને 
વિદ્રોહી સૈનિકો (ગેરિલા) ના સમૂહો વચ્ચે લડવામાં 
આવી રહ્યું હતું જે સરકાર ને બદલવા ચાહતા હતા. 
ગેરિલા કહેવાતા આ વિદ્રોહી સૈનિકો નું માનવું હતું 
કે સરકારે ગરીબ લોકો ની સમાસ્યાઓ ને અનદેખી 
કરી હતી, અને સેના સરકાર નો બચાવ કરી રહી 
હતી. 

ગેરિલા યુદ્ધ ખેતરો, ગામ અને શહેર ની સડકો પર 
લડવામાં આવ્યું. ગેરિલા છાપામાર ગ્રામીણ ઇલાકા 
માં છુપાઈ જતા હતા અને સેના ના સૈનિકો પર 
અચાનક હુમલો કરતા હતા. જે સૈનિકો ન હતા એ 
લોકો પણ ઘણી વાર આ હુમલા માં ફસાઈ જતા 
હતા. એટલે થોડા લોકો એલ સાલ્વાડોર છોડી ને 
ભાગી ગયા, અને એમા ના ઘણા અમેરિકા ચાલ્યા 
ગયા. 


1990 ના દશક માં, એલ સાલ્વાડોરે અંત માં એક 
નવી સરકાર બનાવી જેમાં ગેરિલા અને સેના ના 
સૈનિકો બંને સામેલ થયા. 


